_ 


Mawrth 18, I910, 


farbboniaetb, 


LLWYDD YR YSGOL SABBOTHOL. 


Í Mae miloedd yn Nghymru'n cael addysg yn rhad 
Trwy'r Ysgol Sabbothol sy'n fendith i'n gwlad; 

| Mae'n helpu rhai ieuaine i ddarllen gair Duw, 
Ac fel maent yn tyfu i'w ddeall a'i fyw. 


| Mae'r Ysgol Sabbothol yn uchel ei nod, 
i Mae'n dysgu'r gwirionedd perffeithiaf sy'n bod, 
| Sef geiriau'r Gwaredwr sy'n fywyd a nerth, 

I harddu a chodi cymmeriad mewn gwerth, 


| Mae'r Beibl yn llusern i'n traed ar y llawr, 
A llewyrch i'n llwybrau, diolchwn yn fawr ; 
O derbyn ei addysg yn ufudd a llon, 
Bodlonrwydd diddiwedd a leinw ein bron. 


B'le cafodd pregethwyr rhagoraf ein tir 
Symbyliad i ddechreu ar lwybrau y gwir; 

A dynion da ereill, enwogion y ffydd, 

Ond trwy gael yr ysgol ar ddechreu eu dydd? 


Prif amoan yr ysgol yw enill,y dyn 

I gredu'r efengyl fendigaid ei hun ; 

A chael ei holl ddeiliaid i gymmod a Duw, 
Ei garu'n wastadol, ac iddo byth fyw. 


Bu addysg yr ysgol yn nechyeu fy oes 

Yn help ify arwain at grefydd y Groes, 
Lledaenerei haddysg trwy'r gwledydd i gyd 
A'i gwersi grasusol fo'n gyfoeth i'r byd. 


Athrawon yr ysgol sy'n rhoddi eu bryd 
Ar dâysgu ac enill ei deiliaid i gyd; 
Yn syml ac eglur fel goleu y dyad 

Y byddo eu haddysg yn ngeiriau y ffydd. 


Wyr ieuaine hoíf Cymru, myfyriwch o hyd 
|'R Ysgrythyr a rowd yn oleuni i'r byd; 

A rhowch i'r gwirionedd bob parch amawrhad 
Fel caffoch y bywyd o fythol barhad. 


Nr eglwys a'r ysgol fo'n gweithio yn nghyd, 

Dan fendith y nefoedd, nes enill y byd; 

| Y bywyd ysbrydol dyrchafol a glan 

A lanwo y ddaear a'r nefoedd a chan. 
Caerdydd, WM. DAvIEs (Oymru Fydd). 








